WikipediA 


Igiturukiya 


Ururimi rwa Igiturukiya^ cyangwa Igituruki^ , 
Ikinyaturukiya ^ (izina mu giturukiya : Tiirkge cyangwa 
Tiirk dili, Tiirkiye Tiirkgesi ) ni ururimi rw’abaturukiya na 
rwa Turukiya na Shipure y’Amajyaruguru. Itegekongenga 
ISO 639-3 tur. 


Contents 

Alfabeti y’ikinyaturukiya 
umugereka - ubuke 
Amagambo n’interuro mu gituruki 

Imibare 

Wikipediya mu gituruki 

Notes 

Imiyoboro 



Ikarita y’lkinyaturukiya 


Alfabeti y’ikinyaturukiya 


Ikinyaturukiya kigizwe n’inyuguti 29 :abc 9 defgghiijklmnooprs§tuuvyz 
inyajwi 8 : a e i i o 6 u u 

indagi 21:bcQdfgghjklmnprs§tvyz 



A 

B 

C 

Q 

D 

E 

F 

G 

G 

H 

1 

i 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

O 

P 

R 

S 

§ 

T 

U 

0 

V 

Y 

z 


a 

b 

c 

Q 

d 

e 

f 

g 

9 

h 

i 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

o 

P 

r 

s 

§ 

t 

u 

u 

V 

y 

z 


umugereka - ubuke 

■ a /1 / o / u - -lar: 

■ ayak - ayaklar ikirenge - ibirenge 

■ agaQ - agaQlar igiti - ibiti 

■ ta§ - ta§lar ibuye - amabuye 

■ balik - baliklar ifi - amafi 

■ tav?an - tav§anlar urukwavu - inkwavu 

■ kadin - kadinlar umugore - abagore 

■ kiz - kizlar umukobwa - abakobwa 

■ oglan - oglanlar umuhungu - abahungu 

■ Qocuk - Qocuklar umwana - abwana 

■ kol - kollar ukuboko - amaboko 



Turukiya 










































































■ e / i / o / u — -ler: 

■ erkek - erkekler umugabo - abagabo 

■ bebek - bebekler uruhinja - impinja 

■ el - eller ikiganza - ibiganza 

■ ev - evler inzu - amazu 

■ di§ - di§ler iryinyo - amenyo 

Amagambo n’interuro mu gituruki 

■ Merhaba - Muraho 

■ Ho§ geldin - Murakaza neza 

■ Nasilsin? - Amakuru? 

■ iyiyim - Ni meza 

■ Hangi dilleri konu§abiliyorsun? - Uvuga izihe ndimi? 

■ Biraz Ruandaca konu§abiliyorum - Kinyarwanda cyanje 
n'igikye 

■ Bilmiyorum - Simbizi 

■ Biliyorum - Ndabizi 

■ Tiirkge kitap - Igitabo mu gituruki 

■ Evet-Yego 

■ Hayir - Oya 

■ Ne? - Iki? 

■ Neden? / Niye? / Nigin? - Kuki? 

■ Nasil? - Bite? 

■ Kim? - Nde? 

■ Kimler? - Bande? 

■ Ne zaman? - Ryali? 

■ gocuk - umwana 

■ Qocugum - umwana wanjye 

■ gocugun - umwana wawe 

■ gocugu - umwana we 

■ gocugumuz - umwana wacu 

■ gocugunuz - umwana wanyu 

■ gocugu - umwana wabo 

■ kitap - igitabo 

■ kitabim - igitabo cyanjye 

■ kitabin - igitabo cyawe 

■ kitabi - igitabo cye 

■ kitabimiz - igitabo cyacu 

■ kitabimz - igitabo cyanyu 

■ kitabi - igitabo cyabo 

■ inek-inka 

■ inegim - inka yanjye 

■ inegin - inka yawe 

■ inegi - inka ye 


Ch^ri ci rtw HHdi ifi F>i4.»k , AUjiuur 1 



I n koranyamagam bo 


[HMHUin 





■ inegimiz - inka yacu 

■ ineginiz - inka yanyu 

■ inegi - inka yabo 


■ Gidiyorum - Ndagenda cyangwa Ngiye 

■ Gidiyorsun - Uragenda cyangwa Ugiye 

■ Gidiyor - Aragenda cyangwa Agiye 

■ Gidiyoruz - Turagenda cyangwa Tugiye 

■ Gidiyorsunuz - Muragenda cyangwa Mugiye 

■ Gidiyorlar - Baragenda cyangwa Bagiye 


■ Yiyorum - Ndarya 

■ Yiyorsun - Urarya 

■ Yiyor-Ararya 

■ Yiyoruz - Turarya 

■ Yiyorsunuz - Murarya 

■ Yiyorlar - Bararya 

Imibare 

■ sayi - umubare 

■ sayilar - imibare 

■ bir - rimwe 

■ iki - kabiri 

■ iig-gatatu 

■ dort - kane 

■ be§ - gatanu 

■ alti - gatandatu 

■ yedi - karindwi 

■ sekiz - umunani 

■ dokuz - icyenda 

■ on - icumi 

■ on bir - cumi na rimwe 

■ on iki - cumi na kaviri 

■ on ii? - cumi na gatatu 

■ on dort - cumi na kane 

■ on be§ - cumi na gatanu 

■ on alti - cumi na gatandatu 

■ on yedi - cumi na karindwi 

■ on sekiz - cumi n’umunani 

■ on dokuz - cumi n’icyenda 

■ yirmi - makumyabiri 

■ yirmi bir - makumyabiri na rimwe 

■ yirmi iki - makumyabiri na kaviri 

■ yirmi ii? - makumyabiri na gatatu 

■ yirmi dort - makumyabiri na kane 

■ yirmi be§ - makumyabiri na gatanu 

■ yirmi alti - makumyabiri na gatandatu 




■ yirmi yedi - makumyabiri na karindwi 

■ yirmi sekiz - makumyabiri n’umunani 

■ yirmi dokuz - makumyabiri n’icyenda 

■ otuz - mirongo itatu 

■ kirk - mirongo ine 

■ elli - mirongo itanu 

■ altmi§ - mirongo itandatu 

■ yetmi§ - mirongo irindwi 

■ seksen - mirongo inani 

■ doksan - mirongo cyenda 

■ yiiz - ijana 

■ bin-igihumbi 

Wikipediya mu gituruki 

■ http://tr.wikipedia.org/wiki/Ana_Sayfa 

Notes 

1. Gukoresha Imigaragarire ya Google mu Rurimi Rwawe (http://w 

ww.google.com/language_tools?hl=rw); microsoft.com ; 
download.jw.org ; shiyarwanda.com 

2. translationproject.org ; frenchmozilla.fr 

3. translationproject.org 

Imiyoboro 

■ Tiirk Dil Kurumu (http://tdk.org.tr/TR/Genel/Ana.aspx9F6E10F8 

892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE) (mu 

gituruki) 



Igituruki Gishaje 


Retrieved from "https://rw.wikipedia.org/w/index.php?title=lgiturukiya&oldid=65105" 


This page was last edited on 7 March 2013, at 23:31. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for 
details. 






















